Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


KAKATAS 


TOMO 43 BILANG 3 


EDITORYAL 


BASAHIN AT TALAKAYIN 


MARSO 2023 


Sumalig sa lakas ng masa at ibayong isulong ang digmang 
bayan hanggang sa tagumpay! 


D anag bato sa nagdaang siglo ang kagila-gilalas na paggapi ng maliit at mahinang hukbo ng aping mamamayan 
ng Vietnam at relatibong malaki pero mahinang hukbo ng China sa pasista't mersenaryong hukbo ng reaksyunaryo't 
imperyalistang pwersa. Ang pagwawagi ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa mga bansang ito ang nagturo sa 
wastong landas ng armadong pakikibaka para palayain ang malakolonyal at malapyudal na lipunan. Hawak ang digmang 
bayan bilang armas ng mamamayan, tigreng papel na tumiklop ang imperyalismo at ang papet nitong hukbo. 


Hindi matanggap at paulit-ulit 
na itinatatwa ng mga monopolyo- 
kapitalista, reaksyunaryong heneral, 
maging ng mga “eksperto” sa 
larangan ng digma ang katotohanang 
ito. Ang hindi nila nasasapul, bunsod 
ng kanilang kamangmangan sa 
batas ng kasaysayan at pagbabago, 
ay ang higanteng lakas ng masang 
pinukaw ng labis na kahirapan at 
pambubusabos ang mapagpasyang 
pwersa sa likod ng tagumpay ng 
China at Vietnam. Milyun-milyong 
mamamayan--kalakhan ay masang 
magsasaka--ang lumahok sa digmang 
bayan sa iba't ibang kapasidad. Mula 


sa pagiging karaniwang mamamayan, 
sila'y nangahas at nagsanay hanggang 
naging mahuhusay na kawal ng Pulang 
hukbo, milisyang bayan, opisyal sa 
medikal, lohistika at iba pa. Puu- 
puong pamayanan ang kumilos para 
itaguyod ang Hukbo--manu-manong 
naghuhukay ng trensera, nagpapatag 
ng daanan ng mga kagamitan at 
sasakyang pandigma, nag-aasikaso 
sa mga sugatan at nag-aambag para 
pakainin ang mga Pulang mandirigma. 
Sa mamamayan din nagmula ang 
paniktik na batayan ng mga maniobra 
at aksyong militar ng hukbong bayan. 
Walang takot ang mamamayan na 


nakikisalamuha sa pasistang kaaway 
makakuha lamang ng impormasyon. 
Handa silang isangkalan ang sarili-- 
sukdulang magbuwis ng buhay--sa 
pagtupad ng kanilang tungkulin sa 
pakikidigma. 


Sa gabay ng kani-kaniyang partido 
komunista, nakamit ng mamamayang 
Vietnamese at Chinese ang kahanga- 
hangang tagumpay na patalsikin ang 
ilang imperyalistang kapangyarihan 
mula sa kanilang bakuran. Tunay 


ngang ang kadakilaan at kabayanihan 
ng mamamayan ay higit na mabisa 
kaysa anumang armas o pakana ng 
kaaway. 


KALATAS 


Marso 2023 
TOMO 43 BILANG 3 


NILALAMAN 


Sumalig sa lakas ng masa at ibayong 

isulong ang digmang bayan hanggang sa 
tagumpay! 

3 Panayam kay Armando Cienfuego: 
Tungkulin ng BHB sa gitna ng tumitinding krisis at 
mapanghamong panahon 

Pagkakapit-bisig ng mga babaeng 
manggagawa 

Tugon ni PAG: Ano ang 

papel ng NDFP sa pambansa-demokratikong 
rebolusyon? 

Bantay Karapatan: Panggigipit sa mga 
lider-masa sa Rizal 


Kilos Protesta: Pagkilos sa ikalawang 
taon ng Bloody Sunday Massacre 


Ka Joma Lives: Si Ka Joma at ang 
armadong pakikibaka 

Balitang TO: Mga aksyong militar 
ngayong Marso 

Pahayag ng NDFP-ST hinggil sa tigil 
pasada 


Kultura: Paanyayang sumapi sa BHB 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 
ng. ating 5 pahayagan. 
mga komentaryo at mungkahi, balita at 


Magpadala. ng 
rebolusyonaryong karanasan nma maaaring 


ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap 
ng mga liham sa: 


(Ka) dagundong.tk@gmail.com 
@ balikwastk.wordpress.com 


2 KALATAS 


Ang katulad na diwa ang mahigpit na tinatanganan ng mamamayang 
Pilipino sa 54 taong pagsusulong ng armadong pakikibaka sa 
pamamagitan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Ang BHB ang 
kasalukuyang nagbabandila ng armadong rebolusyong sinimulan 
nina Andres Bonifacio at ipinagpatuloy ng Hukbong Bayan Laban sa 
Hapon (HUKBALAHAP) at Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HMB) para 
makamit ang tunay na kalayaan ng bansa mula sa kuko ng dayuhang 
mananakop. Itinayo ng Partido Komunista ng Pilipinas ang BHB noong 
Marso 29, 1969 upang maging sandata ng sambayanan sa paglaban 
sa imperyalismo at pagdurog sa reaksyunaryong estado. Nagsimula 
lamang ito sa 60 lakas-tauhan at siyam na matataas na kalibreng 
armas sa isang probinsya sa Gitnang Luzon, subalit dahil sa dinadalang 
wastong linya ay nagawang dumami tungong libu-libong Pulang 
mandirigma at umabot sa 110 larangang gerilya sa buong kapuluan. 


Nilampasan at binigo ng BHB ang lahat ng mga kontra- 
rebolusyonaryong oplan ng mga papet na rehimen mula panahon 
ng diktador na si Marcos Sr. hanggang sa tiranikong pangulong si 
Rodrigo Duterte. Ngayong kaharap ang ilehitimong rehimen sa ilalim 
ng isa na namang Marcos, nagpupunyagi ang BHB at pukpukang 
nakikipaglaban upang ipagtanggol ang bayan at patuloy na isulong ang 
mga rebolusyonaryong gawain. Taas-kamaong pinagpupugayan ng 
mamamayan ang lahat ng mga kasapi at opisyal ng BHB na nagbuwis ng 
buhay alang-alang sa digmang bayan. 


Tulad ng nangyari sa China at Vietnam, darating ang araw na 
mangingibabaw ang BHB sa AFP-PNP. Anuman ang pagdaanan at gaano 
man katagal ang abutin, tiyak tayong makakamit ng rebolusyong Pilipino 
ang layunin nitong itatag ang isang tunay na malaya't demokratikong 
Pilipinas. Hahantong sa tagumpay ang demokratikong rebolusyong 
bayan na pinangungunahan ng PKP-BHB-NDFP sapagkat ito ang tangi 
at wastong solusyon sa tatlong salot na imperyalismo, pyudalismo 
at burukratang kapitalismo. 58 Ang mga kabiguang dadanasin ng 
rebolusyonaryong kilusan ay pansamantala lamang at pasakalye sa 
tinatanaw nating maaliwalas na kinabukasan. Dapat itong isapuso ng 
lahat ng rebolusyonaryo lalo ng mga Pulang mandirigma ng BHB upang 
humigpit ang kanilang hawak sa sandata at buong kumpyansa nilang 
harapin at labanan ang teroristang pang-aatake ng kaaway. 


Ang tiwala natin sa katumpakan ng digmang bayan ay nakabatay 
sa ating pagsusuri sa lipunang Pilipino at pag-unawa sa saligang 
batas ng pagbabago nito. Pinasisidhi ng bumibilis na pagka-agnas 
ng pandaigdigang sistemang kapitalista ang kronikong krisis ng mga 
malakolonyal at malapyudal na lipunan tulad ng Pilipinas. Lalong 
nagiging mas ganid at malupit ang mga nang-aaping uri, kaya't lalo ring 
namumuhi sa kanila ang sambayanan. Ang kumukulong sitwasyon ang 
nagtutulak sa mas maraming mamamayan na sumalig sa rebolusyon para 
wakasan ang kanilang kaapihan. Ang nakamit na paglawak at pagsulong 
ng BHB sa loob ng 54 taon at ang pagkakatayo ng 110 larangang gerilya 
sa iba't ibang panig ng bansa ang patunay nito. 


Nakataga na sa bato ang katiyakan ng tagumpay ng matagalang 
digmang bayan, ngunit hindi ito magkakatotoo nang walang 
rebolusyonaryong pagkilos ng mamamayan. Kailangang pukawin, 
organisahin at palahukin ang pinakamalaking bilang ng masang Pilipino 
para sa armadong rebolusyon. Dapat paalingawngawin ang sigaw ng 
digmang bayan sa buong bansa nang manginig ang mga kaaway ng 
bayan sa sentrong luklukan ng reaksyunaryong kapangyarihan. 


Mayaman ang baul ng aral ng rebolusyong Pilipino kung paano 
aabutin at imomobilisa ang mas malawak na hanay ng mamamayan 
para sa digmang bayan. Sa panahong nag-uumpisa pa lamang ang 


MARSO 2023 


BHB ay ipinamalas nito ang ibayong 
kasigasigan at 58 katapangan sa 
paglaban at pagbubuo ng mga base 
ng Pulang kapangyarihan. Hitik 
ang mga larangang gerilya sa mga 
kwento ng mapangahas na mga 
operasyong militar na nagsamsam ng 
maraming armas mula sa Philippine 
Constabulary, INP at CHDF. 


Naging kapital ng mga baguhang 
mandirigma at kumander ng Pulang 
hukbo ang marubdob na galit ng 
masa sa diktadurang US-Marcos sa 
pagpapalawak ng base at pagpukaw 
sa masang anakpawis sa kanayunan 
para lumahok sa digmang bayan. Sa 
Timog Luzon, naging alamat ang pag- 
aabang ng mga magsasaka sa mga 
paisa-isang sundalong naglalasing 
sa baryo para kuhaan ang mga ito 
ng baril. Sa pagpapatupad ng BHB 
sa linyang masa at pagputok ng 
mga pakikibaka at kampanya sa 
rebolusyong agraryo, nahinang ang 
napakahigpit na ugnayan ng masa at 
Pulang hukbo. Kaya naman iniaalay 
nila ang pinakamabubuti nilang anak 
sa BHB. 


Dapat  balik-aralan na ang 
malalaking hakbang pasulong ng 
BHB sa buong kasaysayan nito ay 


nakaugnay sa paglakas ng kilusang 
masa sa kalunsuran. (Marami sa 
mga manggagawa at kabataang 
estudyante na namulat sa mga 
pagawaan at eskwelahan ang 
nagpasyang tumungo sa kanayunan 
at sumapi sa BHB bilang pagtalima sa 
linya ng digmang bayan na kubkubin 
ang kalunsuran mula sa kanayunan. 
Itinayo ang mga lihim na ugnayan 
sa pagitan ng mga sonang gerilya at 
mga bayan na nagtiyak sa pagdaloy 
ng suporta at lakas-tauhan para 
sa Hukbo. Naging inspirasyon 
ng mga kumikilos sa kanayunan 
ang sumusulong na pakikibaka sa 
kalunsuran. lIninda ng diktadurang 
US-Marcos at mga sumunod na 
rehimen ang mga bigwas sa pulitika 
at militar na naging resulta ng 
lahatang-panig na paglaban ng 
bayan. 


Sa kasalukuyang yugto ng digmang 
bayan, hamon sa BHB na organisahin 
at gamitin ang natipon nitong lakas 
para bigwasan ang kaaway. Pursigido 
at buong kapasyahang ilunsad ang 
mga taktikal na opensiba--igpawan 
ang lahat ng  balakid!--upang 
parusahan ang mga palalong kaaway 
at uk-ukin ang kapasyahan nilang 
lumaban. Tanging sa pamamagitan 


ng paglaban mapapupurol natin 
ang talim at tindi ng pang-aatake ng 
kaaway sa rebolusyonaryong kilusan 
at baseng masa. 


Kasabay” nito, patuloy na 
magpalawak at “magpalalim ng 
baseng masa na lalanguyan ng mga 
pwersang gerilya. Mapangahas 
at walang pagod na bawiin at 
ipagtanggol ang mga base na winasak 
ng AFP-PNP. Turukin ang interes 
ng masang Pilipino at sapulin ang 
ispesipikong kahilingan ng mga uri't 
sektor ng lipunan upang organisahin 
at pakilusin ang pinakamaraming 
bilang ng mamamayan. Isagawa ito 
sa diwa ng hamon ni Ho Chi Minh sa 
mamamayang Vietnamese--lahat ng 
may kakayahan ay dapat pumulot at 
humawak ng sandata at lumaban para 
sa tunay na kalayaan at demokrasya. 


Dapat mahigpit na tanganan ng 
lahat ng nagsusulong ng armadong 
pakikibaka ang Maoistang prinsipyo 
ng linyang masa: ang masa at ang 
masa lamang ang tagapaglikha ng 
kasaysayan. Sa pagsalig sa higanteng 
lakas ng masa, susulong ang digmang 
bayan sa panibago't mas mataas na 
antas. hanggang makamit ang 
tagumpay. 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Panayam kay Armando Cienfuego 
Tungkulin ng BHB sa gitna ng tumitinding krisis at 
mapanghamong panahon 


Buan apat na taon nang nagsusulong ng armadong paglaban ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ilalim ng 
pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Mula sa maliit, nakapagpalakas ito at lumawak hanggang 


sa masaklaw ang buong bayan. 


Mahigpit ang tungkulin ng 
rebolusyonaryong armadong pwersa 
sa gitna ng umiigting na anti- 
komunistang gerang isinusulong 
ng reaksyunaryong estado mna 
pinangungunahan ngayon ng 
ilehitimong rehimeng US-Marcos- 
Duterte. Narito si. Armando 
Cienfuego (AC), tagapagsalita ng 
Melito Glor Command-BHB TK para 
talakayin ang kasalukuyang hamon 
sa BHB. 


Kalatas (K): Nais malaman ng buong 
sambayanan ang 5 kasalukuyang 


MARSO 2023 


estado ng ating isinusulong na 
demokratikong rebolusyong 
bayan (DRB) sa gitna ng itim na 
propagandang inihahasik ng AFP- 
PNP na “humihina na ang PKP-BHB- 
NDFP”. 


AC: Maalab na rebolusyonaryong 
pagbati sa lahat ng mamamayang 
lumalaban sa imperyalismo at 
pasistang reaksyon! 


Ayon sa Komite Sentral, sa 
nakaraang 54 taon, naitayo na ang 
libu-libong mga komite at sangay 


ng Partido sa 14 na rehiyon sa 


higit 70 probinsya, daan-daang 
munisipalidad, distrito at  libu- 
libong mga barangay. Naitayo ito 


kapwa sa kanayunan at kalunsuran 
bagamat ang malaking bulto ay nasa 
kanayunan. Sa mga ito, umabot sa 
110 ang naitayong larangang gerilya. 


Natural sa isang 5 digmaan 
ang dumanas ng pinsala lalo na 
sa papasahol na paninibasib ng 
rehimeng Duterte na ipinagpapatuloy 
ngayon ni Marcos Jr. Ngunit bigo 
ang kaaway na lipulin ang BHB! 


3 KALATAS 


Nasa proseso tayo ng ibayong 
pagpaparami at pagpapalakas ng 
mga larangang gerilya sa gitna ng 
gitgitang pakikipaglaban sa kaaway. 


Sa TK, nakatayo ang mga Komite 
ng Partido at mga larangang gerilya 
sa estratehikong mga probinsya at 
bayan. Sapat ang lakas natin upang 
maging puhunan sa ibayong pagbawi 
at pagsulong sa hinaharap. 


K: Ano ang kasalukuyang yugto ng 
armadong pakikibaka at ano ang 
tungkulin ng mga Pulang kumander 
at mandirigma sa yugtong ito? 


AC: Kasalukuyang nasa yugto ng 
estratehikong depensiba ang ating 
matagalang digmang bayan (MDB). 
Ang MDB ang wastong estratehiya 
para sa isang malakolonyal at 
malapyudal na lipunang Pilipino, at 
sa maliit at mahina pang hukbong 
bayan na lumalaban sa mas 
malakas na reaksyunaryong hukbo 
na suportado ng imperyalismong 
US. Ikinukumbina ang tatlong 
sangkap ng digmang bayan na 
armadong pakikibaka, pagsusulong 
ng rebolusyong 7B7”S5““agraryo. at 
pagpapatatag ng baseng bukid. 


Sagradong tungkulin ng BHB na 
isulong ang armadong pakikibaka, 
bilang sandatahang pwersa ng 


4 KALATAS 


Partido at mamamayan, upang 
ibagsak at wakasan ang paghahari 
ng imperyalismo, pyudalismo at 
burukrata kapitalismo. Bilang mga 
pwersang gerilya, ang tungkulin ng 
BHB sa panahon ng depensibang 
yugto ay magpreserba ng pwersa 
habang hakbang-hakbang na 
nagpaparami at nagpapalakas. 


Subalit hindi ibig sabihin na sa 
pagpepreserba ng lakas ay hindi na 
lalaban ang BHB. Kung tutuusin, 
tanging sa paglaban at paglaban 
lamang mabibigo ang kaaway 
at lalakas ang Hukbong Bayan. 
Tungkulin ng BHB na maglunsad 
ng taktikal na opensiba (TO) upang 
bigwasan ang pasistang pwersa ng 
estado at sumamsam ng maraming 
armas nang sa gayo'y madagdagan 
ang arsenal ng BHB. 


Sa tuluy-tuloy na paglulunsad ng 
TO, tataas ang kakayanan sa taktika 
at teknika sa paglaban ng BHB. Higit 
na mabubuo ang kumpyansa ng mga 
Pulang kumander at mandirigma at 
tiwala ng masang Pilipino sa kanilang 
tunay na Hukbo. 


K: Ano ang kahalagahan ng paglahok 
ng masa sa digmang bayan? 


AC: Upang tubusin ang sarili, 
walang ibang mapagpipiliang 


landas ang masang Pilipino kundi 
maglunsad ng armadong paglaban 
at lumahok sa digmang bayan. Ito 
lamang ang magpapabagsak sa 
imperyalismong US, pyudalismo at 
burukrata kapitalismo na sanhi ng 
grabeng kahirapan, pagkabusabos, 
pagsasamantala at kaapihan ng 
mamamayang Pilipino. 


Ang masa ang birtud ng di 
magagaping BHB. Susi ang papel 
ng masa sa digmang bayan. Ang 
kanilang paglahok sa rebolusyon 
ang nagtitiyak ng tagumpay nito. 
Ang malawak at malalim na baseng 
masa ang makapal na gubat na 
mahalagang salik sa paglulunsad ng 
pakikidigmang gerilya. Ang makitid 
na tereyn ay nagiging malawak 
basta't naririyan ang mamamayan. 
Kung kaya't kailangang gawin ng 
Partido at BHB ang buong makakaya 
upang panatilihin ang mahusay na 
ugnayan nito sa masa at anihin ang 
kanilang suporta. 


K: Bakit hindi kailanman magwawagi 
ang anumang kampanyang supresyon 
at mga oplan na binalangkas ng 
reaksyunaryong estado? 


AC: Ang digmang inilulunsad ng 
reaksyunaryong estadong kontrolado 
ng US ay di makatarungan kaya hindi 
ito magwawagi. Sa saligan ito ay anti- 
mamamayan at anti-demokratiko 
at nagtataguyod sa interes ng mga 
naghaharing uring lokal at dayuhan, 
para ipreserba ang malakolonyal at 
malapyudal na lipunang Pilipino. 


Taliwas dito ang demokratikong 
rebolusyong Bs bayang inilulunsad 
ng PKP, BHB at rebolusyonaryong 
mamamayang Pilipino na naglalayong 
ibagsak ang interes ng imperyalismo, 
pyudalismo, at burukrata- 
kapitalismo. Isang makatarungang 
digma ng mamamayan para sa 
mamamayan na patuloy na umaani 
ng popular na suporta. 


Ibinasura sa kasaysayan ang 
mga kampanyang supresyon na 
Oplan Prophylaxis, Task Force Lawin 
(Tarlac), Oplan Saranay (Isabela), 
Oplan Cadena de Amor (TK) at 
Oplan Katatagan ng diktadurang US- 
Marcos, ang Oplan Lambat Bitag | at 


MARSO 2023 


ll at ang Oplan Thunderbolt (Negros 
Island) sa ilalim ng rehimeng US- 
Aquino |: ang Oplan Lambat Bitag 
lll at IV ng noo'y rehimeng US- 
Ramos, ang Oplan Gordian Knot at 
Oplan Makabayan ng rehimeng US- 
Estrada: ang Oplan Habol Tamaraw 
(Mindoro), Oplan Bantay Laya | at |l sa 
ilalim ng rehimeng US-Arroyo, Oplan 
Bayanihan sa ilalim ng rehimeng US- 
Aquino, at ang Oplan Kapayapaan at 
JCP Kapanatagan mula sa tiranikong 
rehimeng US-Duterte hanggang sa 
kasalukuyang rehimeng US-Marcos- 
Duterte. 


Kaakibat ng mga oplang ito ang 
mga operasyong saywar, intelidyens 
at kombat, upang pahinain ang 
diwang lumaban ng BHB, wasakin 
ang baseng masa at ihiwalay ang 
mamamayan sa Hukbo nito. Nais 
ng AFP-PNP na ilagay ang BHB 
sa sitwasyong lantay militar para 
samantalahin ang  superyoridad 
nito sa lakas-tauhan at sandata. 
Dinudumog ng mga pwersa ng 
AFP-PNP ang isa o ilang larangang 
gerilya ng BHB sa isang panahon. 
Subalit hindi nito kayang dipahan 
ang lahat ng mga eryang saklaw o 
pinaghihinalaan nitong saklaw ng 
BHB kaya't may maiiwang bakante 
na mas malalawak na erya kung 
saan maaaring lumikha ng mga 
inisyatiba ang Pulang hukbo para 
sa mga pakikibakang pampulitika at 
pangmilitar. 


Sa TK, nakakapagpreserba ng 
lakas at patuloy na sumusulong ang 
PKP-BHB-NDFP dahil sa malawak at 
malalim na suporta ng mamamayan 
dito, lalo na ng masang magsasaka at 
manggagawa. Tinatamasa nila ang 
tagumpay ng rebolusyong agraryo 
na pinuhunanan ng pawis at dugo ng 
BHB at mamamayan. Ito ang dahilan 
kung bakit walang maliw ang suporta 
ng mamamayan sa PKP at BHB dito 
sa kanayunan. 


Katunayan, ang kasalukuyang 
mukha ng pasista-teroristang 
estado ni (Marcos-Duterte ay 


desperasyon dahil paulit-ulit na 
binibigo. ng rebolusyonaryong 
kilusan at mamamayan ang kanilang 
imbing pangarap na durugin ang 
PKP-BHB-NDFP. 


MARSO 2023 


# Ang masa ang birtud ng di magagaping BHB... 
Ang malawak at malalim na baseng masa ang makapal 


na gubat na mahalagang salik sa paglulunsad ng 
pakikidigmang gerilya. Ang makitid na tereyn ay 
nagiging malawak basta't naririyan ang mamamayan. ” 


K: Ano ang tungkulin ng BHB sa gitna 
ng umiigting na inter-imperyalistang 
agresyon ng US at China? 


AC: Ang pag-igting ng inter- 
imperyalistang agresyon at 
napipintong digma sa pagitan ng 
US at China alinman ng digmang 
proxy gamit ang Taiwan at Pilipinas 
o inter-imperyalistang digma ay 
palatandaan ng grabeng pagtindi ng 
krisis. Napapanahon ang puspusang 
pakikibaka. para labanan ang 
imperyalistang agresyon ng US sa 
Asia Pacific. 


Itinuturo ng dakilang gurong 
si Lenin ang rebolusyonaryong 
tungkulin ng lahat ng uring inaapi sa 
panahong ito--na buong giting na 
labanan ang pagputok ng digmaan 
ngunit kung hindi 78 kakayaning 
pigilan, nararapat na samantalahin 
ang digmaan sa pagitan ng mga 
imperyalista, paigtingin ang digmang 
sibil laban sa mga naghaharing 
reaksyon at imperyalismo at 
ipagtagumpay ang rebolusyon. 
Pinatunayan ito ng matagumpay 
na pagkakatatag ng kauna-unahang 
sosyalistang estado, ang Russia at 
sinundan ng iba pang mga bansa. 


Dapat na tapatan ang dayuhang 
agresyon ng papalawak at 
papalakas na digmang bayan sa 
layuning makaalpas sa pagiging 
malakolonyal at malapyudal ng 
lipunang Pilipino. Dapat puspusang 
ilunsad ng BHB kasama ang iba 
pang rebolusyonaryong Bs pwersa 
ang Bs malawakang 5 pagmumulat, 
pag-oorganisa. at: 8“pagpapakilos 
sa. pinakamalaking hanay ng 
mamamayan laban sa imperyalismo 
at lahat ng reaksyon. Dapat pakilusin 
sila sa digmang bayan. 


Dapat na ilantad at targetin ng 
mga aksyong militar ang mga itinayo 
at bagong itatayong base militar 
ng US sa bansa na siyang tuwirang 
taga-utos at katuwang ng papet 
na AFP-PNP sa mga operasyong 
militar laban sa BHB at masa sa mga 
larangang gerilya. Kabilang dito 
ang nasa Ulugan Bay at tinukoy na 
lokasyon ng bagong base na Balabac 
Island sa Palawan, habang may 
mga ulat ng presensya ng pwersa 
ng US sa Lubang Island, Occidental 
Mindoro. Ginagamit ding pasilidad 
ng US ang mga kampo-militar 
na Antonio Bautista Air Base sa 
Palawan, Sangley Point sa Cavite, 
San Fernando Air Base sa Batangas 
at iba pa. Kailangang labanan ang 
mga pagsasanay-militar ng US gaya 
ng Balikatan 2023 na nagpapasok 
ng 12,000 tropang Amerikano sa 
Pilipinas. 


Kaakibat nito, dapat tuklasin 
ang kahinaan ng mga makabagong 
armas ng US na iwinawasiwas ng 
AFP-PNP. Ipawalang-saysay ang mga 
ito sa pamamagitan ng mga tamang 
taktika at teknika at sa magkasamang 
paglaban ng BHB at mamamayan. 


Makakaasa ang mamamayang 
Pilipino sa BHB na lalabanan nito ang 
imperyalistang agresyon ng US at 
panghihimasok ng China. 
Ipagtatanggol nito ang mamamayang 
Pilipino at ipaglalaban ang kasarinlan 
ng Pilipinas. Kailangan itong sabayan 
ng kabi-kabilang anti-imperyalistang 
pakikibaka sa lahat ng larangan 
upang ipakita ang pagkamuhi ng 
sambayanang Pilipino sa 
imperyalismong US. Dapat palahukin 
ang lahat ng makabayang Pilipino sa 
digmang bayan upang makamit ang 
tunay na kalayaan. 


5 KALATAS 


LATHALAIN 


Pagkakapit-bisig ng mga babaeng manggagawa 


ababang sahod, kulang sa benepisyo, kawalan ng kaseguruhan sa 

trabaho -- ito ang realidad ng buhay ng manggagawang Pilipino 
sa araw-araw. Ngunit doble pa rito ang dinaranas ng kababaihang 
manggagawa dahil pinagsasamantalahan sila hindi lamang bilang uring 
manggagawa kundi dagdag pa bilang babae. 


Ang kababaihang manggagawa 
ay bumubuo sa 38.734 ng 
pwersang paggawa sa - sektor 
ng industriya sa Pilipinas (datos 
noong 2021). Sa CALABARZON 
nakakonsentra. ang dumaraming 
bilang ng mga manggagawa lalo't 
narito ang tinaguriang industrial 
belt ng bansa. Noong 2019, nasa 
1.77 milyon sa halos 2.6 milyong 
sahurang babaeng manggagawa 
ang nasa CALABARZON. Ang iba ay 
nasa impormal na sektor, kulang sa 
trabaho at hindi regular ang kita. 


Pasanin ng inang manggagawa 


“Mahirap ang buhay bilang 
nanay at isang manggagawa. Alas- 
4 ng umaga, gigising na ako para 
magluto ng pambaon ng bata, saka 
ako maghahanda para sa trabaho. 
Pagkatapos magtrabaho, pag-uwi 
sa bahay ay mag-aasikaso na ako at 
pilit pagkakasyahin ang kakarampot 
na kita. naming 5s mag-asawa,” 
kwento ni Rosabel, 44, isang ina at 
manggagawa. 


Nagtatrabaho si Rosabel bilang 
machine operator sa pagawaan ng 
kahon sa isang engklabo sa Cavite. 
Pitong taon na siya rito subalit 
kumikita lamang siya ng minimum 
na sahod na P429 kada araw. Ang 
mga kapwa niya manggagawa na 
lagpas sampung taon lamang ang 
pinagkalooban ng P450 kada araw 
na sahod. Nasa 130 manggagawa 
ang nagtatrabaho rito. 


Bukod sa mababang sahod, 
dinaranas ni Rosabel at kapwa 
niya manggagawa ang kakulangan 
sa benepisyo at masahol na 
kalagayan sa paggawa. Inoobliga 
sila ng kapitalista na pumasok ng 
10 minutong mas maaga bago ang 
simula ng trabaho. Pinagbabawalan 
silang magdala ng cellphone kaya 
kinakapkapan sila bago pumasok sa 


6 KALATAS 


pabrika at ipinaiiwan ito sa security 
guard. 


Sa oras ng trabaho, nililimitahan 
silang umalis sa pwesto kahit na 
para pumunta sa kubeta o uminom 
ng tubig. Papayagan lamang sila 
kung naaabot na ang quota o 
break time. ldinadaing din nila 
ang kakulangan sa bentilasyon at 
pagpapabaya sa kanilang kalusugan. 
Napakainit sa loob ng pabrika kaya 
karaniwan na ang pag-aagawan ng 
mga manggagawa sa electric fan. 
Samantala, ang kanilang tubig na 
mula sa water fountain ay walang 
salaan. Para umiwas sa sakit, 
napipilitan ang mga manggagawa na 
bumili ng mineral water sa kainan sa 
loob ng pagawaan. 


Ipinagkakait sa kanila. ang 
benepisyong 5B8s8Bmedikal. Hindi 
binibigyang konsiderasyon ang mga 
buntis. Ayon kay Angel, 37, nililipat- 
lipat siya ng trabaho kahit buntis 
siya sa ngalan ng pagiging pleksible 
at pagtitipid sa tao. 8 Napipilitan 
silang magbuhat nang mabigat at 
sapilitang pinag-o-overtime. Kapag 
hindi sila nakakasabay, pinagagalitan 
sila at sinasabihang mabagal at 
maarte. 


Tinitiis itong lahat ng mga 
kababaihang manggagawa upang 
matustusan ang pang-araw-araw 
na pangangailangan ng kanilang 
pamilya. Si Rosabel ay may apat 
na anak. Tatlo ang nag-aaral: isa sa 
kolehiyo, isang senior high at isang 
nasa elementarya. Umuupa siya ng 
P150/araw para may mag-alaga sa 
kanyang bunsong 2-taong gulang. 
Gumagastos din siya ng P90/araw sa 
pamasahe papasok ng pabrika. 


Ani Rosabel, “Habang nasa 
pabrika, iniisip ko ang kalagayan ng 
mga anak ko lalo na kapag may sakit 
sila pero napipigilan akong lumiban 


sa trabaho dahil baka matanggal 
ako at kukulangin lalo ang sahod. 
Minsan kahit may nararamdaman 
ako ay pinipilit ko pa rin na pumasok. 
Sa sobrang pagod, naiisip ko nang 
mag-resign pero kung hindi pa rin 
ako magtatrabaho, paano na kami?” 


Itayo ang tunay, militanteng unyon 


Hindi lamang sina Rosabel at 
Angel ang nahihirapan sa kalagayan 
nila sa pabrika. Naghahangad silang 
magtayo ng unyon para makamit 
ang kanilang karapatan sa paggawa. 
Naglulunsad sila ng mga pag-aaral 
hanggang sa mabuo ang kanilang 
pagkakaisa. Nagbibigay ng ibayong 
kumpyansa ang kanilang mga pulong 
at pag-aaral upang mag-organisa ng 
kapwa nila aping manggagawa. 


Ani Rosabel, “Ninanais naming 
maitayo ang aming unyon anuman 
ang gawin ng mga kapitalista. 
Pursigido kaming ipaglaban ang 
aming karapatan.” 


Dumaraming kababaihang 
manggagawa sa kanilang pagawaan 
ang umanib sa rebolusyonaryong 
kilusang lihim habang hakbang- 
hakbang na itinatayo ang kanilang 
unyon. Mula rito, nakatitiyak silang 
maipagwawagi ang kanilang laban 
para sa karapatan sa pag-uunyon 
hanggang sa pagkakamit ng iba pang 
karapatan at benepisyo sa paggawa. 


MARSO 2023 


TUGW 


NI PATNUBAY DE GUIA 


Ano ang papel ng NDFP sa pambansa- 
demokratikong rebolusyon? 


bos-kayang tinutupad ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang papel nito sa 
pambansa demokratikong rebolusyon na bagong tipo. Itinatanghal at isinusulong nito ang demokratikong 
rebolusyong bayan bilang sagot sa higit daantaong pagkaalipin ng mamamayang Pilipino sa imperyalismo, 
burukratang kapitalismo at katutubong pyudalismo. Instrumento ito ng mamamayan upang itatag ang binhi 
hanggang konsolidahin ang kanilang kapangyarihang pampulitika at itatag ang isang tunay na demokratikong 
gubyernong maglilingkod sa interes ng bayan. Ito ang dakilang tungkuling ginampanan at pinagpunyagian ng 


NDFP sa harap ng napakaraming hamon sa loob ng 50 taong pag-iral nito. 


Ang NDFP ang tumatayong 
pinakakonsolidadong bahagi ng 
pambansang nagkakaisang prente 
na. naniniwala. at: lumalahok 
sa pambansa-demokratikong 
rebolusyon na may sosyalistang 
perspektiba. Ito ay pormal 
na organisasyon ng mga 
rebolusyonaryong pwersa sa buong 
bansa na nagsisilbing tagapamandila 
ng “demokratikong 5s rebolusyong 
bayan (DRB) at ng kumprehensibong 
programang tutugon sa pambansa- 
demokratikong kahilingan ng 
mamamayan. Lumalaban ito para 
magkaroon ng lupang bubungkalin 
ang mga magsasaka, sahod at 
trabaho para sa manggagawa at 
kumprehensibong programang 
panlipunan para sa kagalingan ng 
lahat ng uri at sektor. Ipinagtatanggol 
nito ang pambansang soberanya at 
teritoryal na integridad ng Pilipinas 
laban sa imperyalismong US at 
China. Puspusan itong nagsusulong 
ng DRB upang ihanda ang rekisitos 
sa pagpupundar ng Demokratikong 
Gubyernong Bs Bayan (DGB) sa 
pambansang saklaw sa panahon ng 
pagtatagumpay ng digmang bayan. 


Itinayo ng Partido Komunista 
ng Pilipinas (PKP) ang NDFP para 
tugunan ang pangangailangan sa 
isang malakas na pambansang 
nagkakaisang prente na 
magiging ikatlong sandata ng 
nagrerebolusyong mamamayan, 
kasunod ng proletaryong 
pampulitikang Partido at Bagong 
Hukbong Bayan (BHB). Panimulang 
binalangkas at binuo ang NDFP ng 
piling kadre ng PKP at aktibistang 
makabayan sa hanay ng panggitnang 


MARSO 2023 


pwersa noong 1971. Binalangkas ang 
10-puntong gabay ng nagkakaisang 
prenteng ito para pagbuklurin 
ang mga aping uri. Panimula itong 
binuo noong Abril 24, 1973, ilang 
buwan matapos ideklara ang Batas 
Militar ni Ferdinand Marcos Sr. 
noong Setyembre 23, 1972. Nagsilbi 
itong balangkas ng nagkakaisang 
prente laban sa pasistang diktadura. 
Kinilala na, kalaunan, ang nabanggit 
na petsa noong Abril, bilang 
araw ng pagkakatatag ng NDFP. 
Pinangunahan ni Propesor Jose 
Maria Sison ang pagbubuo ng 
komisyon sa paghahanda ng NDFP 
sa gitna ng papasidhing atake ng 
diktadurang US-Marcos sa mga 
demokratikong pwersa. 


Mula nang muling itatag ang 
PKP sa patnubay ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo (MLM), 
pinursigeng mabuo ang 
pambansang nagkakaisang prente 
para sa armadong pakikibaka. 
Kagyat na inugnayan ng noo'y 
bagong tatag na PKP (MLM) ang 
mabubuting labi mng Hukbong 
Mapagpalaya ng Bayan at itinatag 
ang BHB sa ilalim ng absolutong 
pamumuno ng Partido noong 
Marso 29, 1969. Sa pagkakatatag 
ng BHB at paglawak at paglakas ng 
rebolusyonaryong organisasyon ng 
uring magsasaka, nagtagumpay na 
maitayo at mapalakas ang batayang 
alyansa ng uring manggagawa at 
uring magsasaka na pundasyon ng 
pambansang nagkakaisang prente 
para sa armadong pakikibaka. 
Kung wala ang tiyak na makauring 
pamumuno ng manggagawa sa 
pamamagitan ng PKP, at walang 


batayang alyansa ng manggagawa 
at magsasaka bilang pundasyon 
ng nagkakaisang prente, hindi 


makapagbubuo ng 
rebolusyonaryong 
prente sa bansa. 


tunay na 
nagkakaisang 


Matapos malupig ang unang 
partido komunista at malusaw ang 
armadong paglaban ng mamamayan 
sa ilalim ng mga Lava, inihudyat 
ng pagkakatatag ng Kabataang 
Makabayan (KM) noong 1964 ang 
muling pagkalat at pagsulong ng 
pambansa demokratikong pakikibaka 
sa bansa. Matalas na dinala ng 
KM ang panawagang pagsusulong 
ng bagong tipo ng pambansa- 
demokratikong rebolusyon sa 
inspirasyon ng matagumpay na 
digmang bayan at. sosyalistang 
rebolusyon at konstruksyon sa 
China sa ilalim ng pamumuno 
ng dakilang Tagapangulong Mao 
Zedong. Nilaman ito ng mga 
lathalain ni Jose Maria Sison na siya 
ring Tagapangulong Tagapagtatag ng 
KM. Inilabas ang librong Makibaka 
para sa Pambansang Demokrasya 
na koleksyon ng mga lathalaing 


7 KALATAS 


pambansa demokratiko. Lalong 
lumaganap ang  anti-imperyalista 
at antipyudal na linya sa hayag na 
kilusang masa nang maitayo ang 
Movement for the Advancement of 
Nationalism o MAN. 


Nilikha ng lumalalang kronikong 
krisis ng sistemang mala-pyudal 
at mala-kolonyal. ang kundisyon 
para lumaban at magkaisa ang 
mga manggagawa, B magsasaka, 
petiburgesyang lunsod at 
pambansang burgesya. Pinalala 
ng diktadurang US-Marcos | ang 
krisis. Abot-langit ang pagsirit ng 
presyo ng mga bilihin habang hindi 
tumataas ang sahod. Tumindi ang 
monopolyong kontrol ng lokal na 
naghaharing uri at mga dayuhang 
kapitalista sa lupa at mga pambansang 
rekurso. Ganap na iwinaksi ang mga 
burges-demokratikong palamuti 
ng reaksyunaryong estado at 
pinakawalan ang walang kaparis na 
pasismo laban sa bayan. Napukaw 
ang mamamayan na maghimagsik 
at kumalat na parang apoy sa buong 
bayan ang panawagan para sa DRB. 


Sa paglawak ng suporta para sa 
DRB, naging 12-puntong programa 
ang orihinal na 10-puntong programa 
ng NDFP noong Nobyembre 1977. 
Pinalawig ang programa ng NDFP 
para hamigin ang mas marami at mas 
malaking bahagi ng sambayanang 
Pilipino lalo ang mga pambansang 
minorya sa landas ng pambansa- 
demokratikong rebolusyon. Tanda ito 
ng higit na pagpapalakas sa gitna ng 
mabilis na sumusulong na digmang 
bayan. 


Katuwang ng PKP at BHB 
ang NDFP sa pagpapabagsak sa 
naghaharing sistemang malakolonyal 
at malapyudal at paghahawan 
ng landas tungong sosyalistang 
hinaharap. Sa partikular, tutulong ang 
NDFP sa pagtatatag ng mga organo 
ng demokratikong kapangyarihang 
pampulitika (ODKP). Ilalatag ng mga 
kumperensya at konseho ng NDFP 
ang mga rekisitos sa pagtatayo ng 
mga ODKP. Tutulong ito sa paglikha 
ng popular na partisipasyon at 
suporta sa digma, magrerekomenda 
ng mga kandidato sa katungkulan sa 
ODKP, at pag-aaral ng mga angkop na 


8 KALATAS 


“ Sa kasaysayan, naging tampok ang NDFP bilang 
kinatawan ng rebolusyonaryong kilusan at gubyernong 
bayan sa pakikipagharap sa reaksyunaryo't papet na 
Government of the Republic of the Philippines (GRP) sa 
negosasyong pangkapayapaan. Sa mahusay na gabay 


ng PKP, binigo ng NDFP ang pakana ng kaaway na 
bitagin ang rebolusyonaryong kilusan sa kapitulasyon 
mula nang pormal na magbukas ang negosasyon noong 


rehimeng US-Ramos. ” 


patakaran sa gubyernong bayan. Kahit 
mayroon nang gubyernong bayan, 
hiwalay pa ring gagampan ang NDFP 
bilang alyansa ng mga organisasyon 
ng mga rebolusyonaryong pwersa. 


Nagsisilbing tinig ang "NDFP 
ng alyadong mga organisasyon 
sa iba't ibang usaping pambansa 
at pandaigdigan. (Matibay nitong 
pinanghawakan, ipinagtanggol at 
itinaguyod ang pundamental na 
mga pambansa at demokratikong 
karapatan 7 at.:78Bkapakanan ng 
sambayanang Pilipino. 8 Nagbibigay 
inspirasyon ang NDFP sa mga hayag 
at lihim na organisasyong masa 
upang palakasin ang kani-kanilang 
pakikibaka laban sa imperyalismo at 
lokal na reaksyon. Aktibo ang NDFP sa 
pagpapahayag ng mga paninindigan 
at pagtingin nito hinggil sa mga 
tampok na usaping lokal, pambansa 
at maging sa ibayong dagat. 


Tungkulin ng NDFP na iugnay 
ang rebolusyonaryong kilusan sa 
malawak na masa para malikha 
ang pinakamalawak na suporta sa 
armadong rebolusyon.78B Kailangan 
din nitong tumulong sa pag-ugnay 
at pagbubuo ng relasyong bilateral 
at multilateral sa iba pang pwersa sa 
loob at labas ng bansa. Nagsasagawa 
din ito ng proto-diplomatiko at 
diplomatikong pakikipagrelasyon sa 
mga dayuhang gubyerno sa labas ng 
bansa upang isulong ang interes ng 
demokratikong gubyernong bayan at 
rebolusyong Pilipino. 


Sa kasaysayan, naging tampok 
ang NDFP bilang kinatawan ng 
rebolusyonaryong kilusan at 


gubyernong bayan sa pakikipagharap 
sa reaksyunaryo't. papet. na 
Government of the Republic of the 
Philippines (GRP) sa negosasyong 
pangkapayapaan. Sa. mahusay 
na gabay ng PKP, binigo ng NDFP 
ang pakana ng kaaway na bitagin 
ang rebolusyonaryong kilusan sa 
kapitulasyon mula nang pormal na 
magbukas ang negosasyon noong 
rehimeng US-Ramos. Kinukundena 
ng NDFP ang GRP sa pagtataguyod 
nito sa marahas na patakarang 
pasipikasyon at paglabag sa mga 
napagtagumpayan nang kasunduan 
sa negosasyong pangkapayapaan 
kung saan pinakatampok ang The 
Hague Joint Declaration of 1992, 
Joint Agreement on Safety and 
Immunity Guarantees ng 1995 at 
Comprehensive 75857BAgreement on 
Respect for Human Rights and 
International Humanitarian Law ng 
1998. Samantala, nananatiling laging 
bukas ang NDFP sa negosasyong 
pangkapayapaan sa mga nagdaang 
rehimen. 


Naninindigan din ang “NDFP 
na anumang negosasyong 
pangkapayapaan ay dapat idaos sa 
labas ng bansa at may tagapamagitan 
na ikatlong partido na isang estado 
o isang ahensyang sumasaklaw sa 
iba't ibang estado. Sa gayon, nasa 
pusisyon ang NDFP na makipag- 
ugnayan sa iba't ibang gubyerno. 
Mayroon nang mga bansa at 
internasyunal na organisasyon at 
institusyon na kumikilala sa NDFP at 
sa taglay nitong status of belligerency 
o katayuan bilang isang lehitimong 
pwersang nakikidigma na may 


MARSO 2023 


sariling kapangyarihang pampulitika, 
hukbo at tiyak na teritoryo. Sa ganito 
pa lamang, walang batayan ang itim 
na propaganda ng reaksyunaryong 
gubyerno at AFP-PNP na “terorista” 
ang NDFP gayundin ang PKP-BHB. 


Laging inililinaw ng NDFP na huwad 
ang islogang kapayapaan ng GRP 
hangga't patuloy ang pang-aapi ng 
imperyalismo, panginoong maylupa, 
malalaking burgesya kumprador sa 
mamamayang Pilipino. Naninindigan 
ang NDFP na para makamit ng 
bayan” ang. makatarungan at 


pangmatagalang kapayapaan, 
kailangang ipagtagumpay ang 
pakikibaka para sa pambansang 


kalayaan at demokrasya ayon sa 
pangkalahatang linya ng bagong 
demokratikong rebolusyon. 
Nasa puso ng programa ng DRB 
ang pagpapalaya sa bansa sa 
pamamagitan ng pagwawakas sa 
kontrol ng imperyalismong US, 
pagpapatupad ng tunay na reporma 
sa lupa upang ipagkaloob sa masang 
magsasaka--ang pinakamalaking 
bilang ng mamamayang Pilipino-- 
ang matagal na nilang lehitimo't 
makatarungang kahilingan at 
isakatuparan 8 ang 75878B5pBmambansang 
industriyalisasyon upang paunlarin 
nang 7” sistematiko't balansyado 
ang magaan, medyo magaan at 


mabigat na mga industriya habang 
pinapangalagaan ang kapaligiran. 


Tinatanaw ng NDFP kasama ng 
buong sambayanang Pilipino ang 
tiyak na pagtatagumpay ng bagong 
demokratikong rebolusyon. Patuloy 
na tutupdin ng NDFP ang tungkulin 
nito na ibayong pagkaisahin ang 
malawak na hanay ng mamamayan 
para gapiin ang sandakot na imbing 
naghaharing uri at itayo ang isang 
tunay na gubyernong kumakatawan 
sa pambansa-demokratikong interes 
at mithiin ng sambayanang Pilipino. 


BANTAY KARAPATAN 


Kaliwa't kanan ang pang-aatake 
ng estado sa mga komunidad na 
lumalaban sa pangangamkam ng 
kanilang lupain sa Rizal. 


Iniulat ng Karapatan-Rizal ang 
sumusunod na kaso ng paglabag: 


Iligal na pang-aaresto. Sa mismong 
araw ng ikalawang anibersaryo ng 
Bloody Sunday Massacre, iligal na 
dinakip ng mga di nagpakilalang 
operatiba ng pulis si Arnel Buiza, 
bandang ala-una ng madaling araw, 
sa Sitio Tibagan, Brgy. Dolores, 
Taytay, Rizal. Si Buiza ay kilala sa 
kanilang komunidad bilang “Ka Kulet” 
dahil sa maliksi at palabiro niyang 
personalidad. Siya ay myembro ng 
Anakpawis-Rizal at unit commander 
ng Aksyon Disiplina Lunas ng 
Munisipyo ng Taytay. 


Inakyat ng mga operatiba ang 
bakod at sinira ang pader ng bahay 
ni Buiza. Nakunan sa bidyo ang 
sapilitang pagkuha at pagkaladkad sa 
biktima. Ilang oras na hindi inilitaw 
ng PNP si Buiza. Natunton lamang 
siya sa pagtutulungan ng pamilya, 
barangay at grupong Karapatan 
at Anakpawis-Rizal. Natagpuan 
nila ang biktima sa CIDG Provincial 
Field Unit, Padilla, Antipolo City 


MARSO 2023 


bandang alas-dose na ng tanghali. 
Nang iharap sa pamilya si Buiza ay 
mayroon siyang mga pasa sa pisngi 
at sugat sa ulo. 


Sinampahan si Buiza ng mga gawa- 
gawang kaso at paglabag diumano 
sa Section 14 ng Anti-Terror Law at 
Attempted Homicide. Naganap ang 
mga ibinibintang na krimen noong 
2021 sa Sorsogon. Ikinagulat ito ng 
kanyang pamilya sapagkat simula 
elementarya ay laking Taytay na si 
Arnel at imposibleng mapunta sa 
Sorsogon. Halos buong buhay ni 
Arnel ay inialay sa pag-oorganisa't 
pag-eeduka sa mga manggagawa 
at maralitang lungsod sa Taytay na 
inaagawan ng lupa at pinagbabantaan 
mawalan ng kabuhayan. 


Ang Sityo Tibagan kung saan 
hinuli si Buiza ay isang maralitang 
komunidad 7 8na malakas s5 ang 
paglaban sa demolisyon at aktibong 
nangampanya para sa Leni-Kiko at 
MAKABAYAN noong eleksyon 2022. 
Matapos ang eleksyon, dumami 
ang presensya ng 80th IBPA rito. 
Naglulunsad ng retooled community 
support program operation ang 
mga berdugo kung saan regular ang 
pagroronda, profiling, paniniktiktik at 


Panggigipit sa mga lider-masang nakikibaka para sa 
lupa at karapatan sa Rizal 


red-tagging. Sa ngayon ay nakabase 
ang mga militar sa sityo kahit labag 
ito sa Comprehensive Agreement 
on Respect for Human Rights and 
International Humanitarian Law. 


Pagbabanta, panghaharas at 
intimidasyon. Sa Sitio Sumilang, Brgy. 
San Jose, Antipolo City, pinasok ang 
bahay at pinagbantaan ng dalawang 
elemento ng PNP-Baras si Roberto 
Marquez at ang kanyang pamilya. 
Simula Marso 2-5, pinupuntahan 
ng dalawang pulis sa bahay at 
pook-trabaho si Marquez na isang 
manggagawa. Nagpakilala ang isa 
bilang Capt. Abcede, samantalang 
hindi nagpakilala ang isa pa. 


Kahit na walang ipiniprisintang 
warrant of arrest, pinilit ni Capt. 
Abcede na sumama si Marquez sa 
kanila. Tinatakot ng mga pulis ang 
pamilya ni Marquez at nag-iwan ng 
isang cellphone at P500 sa menor de 
edad na anak. Nagpakita rin ang mga 
pulis ng litrato ng mag-anak na hindi 
alam ng pamilya Marquez paano nila 
nakuha. 


Ayon sa mga pulis, minomonitor 
nila ang lahat ng galaw ng pamilya 
Marquez. Alam kung saan nag-aaral 
ang lahat ng kanilang anak at alam 


9 KALATAS 


lahat ng kanilang pinupuntahan. 
Samantala, tuloy ang presensya ng 
mga unipormado at nakasibilyang 
pulis sa kanilang paligid. 


Nagpa-blotter na sa Brgy. San 
Jose ang pamilya ni Marquez, ngunit 
hindi maialis sa kanila ang takot at 
pangamba sa kung anong maaring 
gawin ng mga pulis sa kanila. Hindi 
na rin pinapasok sa eskwelahan ang 
kanyang mga anak, dala ng pag-aalala 
sa kanilang kaligtasan. 


Sina Marquez at kanyang pamilya 
ay nakatira sa Sityo Sumilang 
kung saan may kasong agraryo 
sa pagitan ng mga residente at 
mangangamgkam ng lupa na ssi 
Sandra Rovero-Cox na nasa likod 
ng developer na Rapid City. Ilang 
dekada nang ipinaglalaban ng mga 
residente ng Sityo Sumilang ang 
kanilang lupa laban kay Rovero-Cox. 
Iligal na binakuran ng mga tauhan 


ng Rapid City ang lupang taniman 
ng mga taga-Sityo Sumilang, kaya't 
napilitan ang mga magsasaka na 
magtrabaho sa mga pagawaan at 
konstruksyon. Nakatiwangwang na 
ngayon ang dating produktibong 
lupain. 


Noon namang Pebrero 12, 8:30 
ng umaga, iligal na pumasok at 
nangharas ang mga armadong goons 
sa bahay ng isa pang magsasaka sa 
Antipolo City. 


Sapilitang pinasok at hinaras 
ng anim na pribadong goons ang 
bahay ng miyembro ng Pagkakaisa 
at Bukluran ng mga Magsasaka sa 
Nagpatong, Inc. sa Sitio Nagpatong, 
Brgy. San Jose, Antipolo City. 
Nagpakilala ang mga armadong 
goons bilang mga tauhan ng Rapid 
City at nagdeklara sa magsasaka na 
sakop ang kanilang lupa ni Rovero- 
Cox. 


Ang naturang lupa ay katabi 
ng inaagaw ding lupain sa Sitio 
Sumilang. Iginiit ng lokal na samahan 
na ang kinakamkam sa kanilang lupa 
ay hiwalay at may nagpapatuloy 
na kaso sa lupa na nakasampa sa 
Department of Agrarian Reform 
(DAR) laban sa mag-anak na 
Gatlabayan. 


Matagal nang ipinaglalaban ng 
Sitio. Nagpatong ang kanilang 
24-ektaryang lupang sinasaka laban 
sa pamilyang Gatlabayan. Naglagay 
ng gate ang mga Gatlabayan papasok 
sa pinag-aagawang lupa. at 
pinwestuhan ng mga gwardya. 
Pinipigilan ang mga magsasaka na 
magpasok ng mga materyales at 
maglabas ng produkto. Kasalukuyang 
may reklamo ang samahan sa DAR 
laban sa mga Gatlabayan. 


KILOS PROTESTA 


Ikalawang taon ng Bloody Sunday Massacre, 
sinalubong ng protesta 


Nagsagawa ng kilos protesta ang mahigit 
100 kasapi ng iba't ibang organisasyon sa pamumuno ng 
Defend-ST at Karapatan Southern Tagalog kasama ang 
mga kaanak ng mga biktima ng Bloody Sunday Massacre 
sa ikalawang taong paggunita nito upang patuloy na 
isigaw at igiit ang katarungan. 


Matatandaang noong Marso 7, 2021, isinagawa 
ng PNP-CALABARZON COPLAN ASVAL kung saan 
karumaldumal na pinaslang ang siyam na mga lider 
at aktibista at inaresto ang anim na iba pa sa Cavite, 
Laguna, Batangas at Rizal. Hanggang ngayon, wala pang 
naparurusahan sa mga pagpatay at nakapiit pa rin ang 
anim na aktibistang iligal na inaresto. 


Nagprotesta ang mga kaanak ng mga biktima at 
grupong makatao sa harap ng Department of Justice 
(DOJ) upang singilin ang ahensya sa pagkakait ng hustisya 
sa mga biktima matapos na iabswelto nito ang 17 pulis 
na salarin sa pamamaslang kay Emmanuel “Ka Manny” 
Asuncion. Tinuligsa nila ang mabagal na pagtugon ng 
ahensya sa inihain ni Liezel Asuncion, ang asawa ng 
biktimang si Ka Manny, na motion for reconsideration 
hinggil sa pagbasura ng DOJ sa kasong murder laban sa 
17 pulis na kinasuhan sa pagpatay kay Manny. Sa halip 
na patas na mag-imbestiga ang DOJ sa bisa ng inilabas 
nitong Administrative Order 35 ay nanatiling mailap ang 
hustisya kaya't wala pa ring usad ang pagpaparusa sa 
mga nasasakdal makalipas ang dalawang taon. 


10 KALATAS 


ON 


"GAL NG 


Matapos nito ay tumungo ang grupo sa opisina ng 
National Intelligence “Coordinating Ageny upang 
ipanawagan ang pagbuwag sa National Task Force to End 
Local Communist Armed Conflict. 8 (NTF-ELCAC). 
Isinasapeligro ng NTF-ELCAC ang buhay ng mga aktibista 
at mga ligal na organisasyon sa pamamagitan pang- 
reredtag nito. Ipinanawagan din nila na ibalik ang 
negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GRP 
at tugunan ang ugat ng armadong tunggalian sa halip na 
supilin ang karapatan ng mamamayang nakikibaka. 


MARSO 2023 


SI KA JOMA 


AT ANG ARMADONG PAKIKIBAKA 


Tagapangulo ng Komite Sentral at Komisyong Militar 


(sa panahon ng muling pagtatatag) pinangunahan niya ang 
proseso ng pagtatakda ng mga patakaran, estratehiya at 
taktika ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. 


Isinulat niya noong 1974 ang Partikular na 

e Katangian ng ating Digmang Bayan (PKDB) 

Marso 29, 19 69 .. at noong 1976 ang Mahigpit Nating mga 

I Tungkulin (MNT) na naglalaman ng mga 

Itinayo ng PKP sa pamumuno aral sa unang limang taon ng armadong 
ni Amado Guerrero ang NPA 


pakikibaka sa pamumuno ng PKP at tinukoy 
kasama ang 65 mandirigma ang mga taktika at kaparanan sa paglulunsad 


sa pamumuno ni Kumander Ng: ng matagalang digmang bayan sa isang pulu- 
Dante at pinasimulan ang .X pulong kalupaan. 
armadong pakikibaka sa 7 

HHONG KApUmaR Pistola/Handgun 


Tarlac, Isabela, : at Riple P. 
karaniwang baril na 


Pampanga at a 
iniisyu kay Ka Joma 
Bataan nang siya ay nasa 
Hukbo. 


Sa mga unang taon 

ng BHB, nakasama 

si Ka Joma ng mga 
yunit ng Hukbo sa 
mga probinsyang ito 
sa matagumpay na 
pagharap at pagbigosa Lt 
kampanyang pagkubkob 
at pagdurog ng kaaway 
sa unang mga taon ng 
pagtatatag ng Partido at 
BHB. 


Nang siya ay nasa kolehiyo, isang mahusay 
na marksman si Ka Joma gamit ang 
Garand at Browning automatic rifle sa 
panahon ng pagsasanay sa ROTC bilang 
isang artilleryman. 


Pinangunahan ni Ka Joma ang paglulunsad 
ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto 
noong 1992 at tinanganan nang mahigpit ang 
pagsusulong ng armadong pakikibaka bilang 
pangunahing anyo ng pakikibaka sa landas ng 
demokratikong rebolusyong bayan. 


Pinamunuan ni Pinangunahan ni Ka Joma ang International Seminar on 
People's War noong 1998 na nagbalangkas at nagpatibay 
sa isang pangkalahatang deklarasyon hinggil sa digmang 
bayan. Idinidiin ng deklarasyon ang linya ng bagong 
demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng 
matagalang digmang bayan saanman sa mga bayang 


Ka Joma ang reyd 
sa Philippine 
Military Academy 
noong 1970 kung 


saan nakasamsam kolonya, malakolonya, pyudal at malapyudal na saklot 
ang NPA ng mga ng imperyalismo, dapat pamunuan ng mga Marxista- 
riple at masinggan. Leninistang Partido ang gayong rebolusyon. 


MARSO 2023 11 KALATAS 


BALITANG TO 


Mga aksyong militar sa Timog Katagalugan, binigwasan 
ang AFP-PNP 


ulang pagpupugay ang ipinaabot ng Melito Glor Command (MGC) - BHB TK sa mga Pulang kumander at 


mandirigma sa rehiyon na naglunsad ng matatagumpay na aksyong militar laban sa AFP-PNP. Binigwasan 
nito ang pasistang AFP-PNP na nagtamo ng siyam na patay habang walang pinsalang natamo ang magigiting na 


Pulang yunit ng BHB. 


Dalawang magkasunod na 
opensiba ang inilunsad ng Narciso 
Antazo Aramil Command - BHB 
Rizal noong Marso 31 at Abril 1 sa 
bayan ng Rodriguez. Tinambangan 
ng mga Pulang mandirigma ang 
nag-ooperasyong 80th IBPA sa Sityo 
Karayupa, Brgy. San Rafael noong 
Marso 31, bandang 8:40 ng umaga. 
Nagresulta ito sa isang kaswalti sa 
hanay ng kaaway. Tagumpay rin ang 
aktibong pagdepensa ng isang yunit 
ng BHB Rizal laban sa pinagsanib 
na pwersa ng 2nd Infantry Division 
at 7th IBPA sa Sityo Makopoy, Brgy. 
Mascap noong Abril 1, 5:00 ng hapon. 
Dalawa ang naiulat na patay sa hanay 
ng pasistang pwersa habang walang 
kaswalti sa hanay ng BHB. 


Sa Quezon, naglunsad ng dagliang 
ambus ang isang yunit Apolonio 
Mendoza Command - BHB Quezon 
laban sa nag-ooperasyong 85th IBPA 
sa Brgy. Vista Hermosa, Macalelon 


noong Marso 24. Nakatamo ang mga 
berdugo ng dalawang pinsala habang 
ligtas na nakamaniobra ang magiting 
na Pulang hukbo. 


Noon namang Marso 15, ganap na 
2:30 ng hapon, aktibong nagdepensa 
ang isang yunit ng Lucio de Guzman 
Command - BHB Mindoro laban sa 
isang platun ng 10th Special Action 
Battalion ng PNP sa Sityo Naksib, 
Brgy. Sta. Cruz, Bongabong, Oriental 
Mindoro. Apat ang napaslang at tatlo 
ang sugatan sa hanay ng mga pasista. 


Pinasusubalian ng mga opensiba 
ng MGC sa palalong kaaway ang 
kasinungalingang inihahasik 
ng Southern Luzon Command 
(SOLCOM) na iilan na lamang ang 
mga larangang gerilya sa Timog 
Katagalugan. Ang mga lugar ng 
labanan sa Quezon at Rizal ay 
pawang mga tinukoy ng AFP-PNP 
bilang “insurgency-free” sa rehiyon. 


“Naging matagumpay ang 
mga aksyong militar ng BHB laban 
sa AFP-PNP dahil sa mataas na 
rebolusyonaryong diwa ng BHB na 
tanganan ang opensibang postura 
sa gitna ng pinaiigting na pasistang 
atake ng estado sa bayan. Gayundin, 
tinatamasa nila ang walang hanggang 
suporta ng malawak na inaapi at 
pinagsasamantalahang sambayanan 
na namumuhi at lumalaban sa 
teroristang “estado,” pahayag ni 
Armando Cienfuego, tagapagsalita 
ng MGC-BHB TK. 


Nangako ang MGC-BHB TK na 
pag-iibayuhin pa ng mga yunit ng 
Pulang hukbo sa rehiyon ang mga 
taktikal na opensiba. upang 
patamaan ang lumalaking ulo ng 
AFP-PNP. “Agawin ang mga armas 
ng mga pasista at itutok sa bulok, 
papet, pasista at inutil na rehimeng 
US-Marcos-Duterte!,” panawagan ni 
Cienfuego. 


PAHAYAG 


Suportahan ang pakikibaka ng mga drayber at maliliit na 
opereytor para sa kanilang karapatan sa kabuhayan! 


Marso 6, 2023 
Patnubay de Guia 


Tagapagsalita, National Democratic Front of the Philippines - Southern Tagalog 


Binaba? ng NDFP-ST sampu ng rebolusyonaryong mamamayan sa rehiyon ang mga drayber at maliliit na 
opereytor na naglulunsad ng pambansang transport strike ngayong araw hanggang Marso 12 bilang protesta 


sa iniraratsadang PUV modernization ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. 


Dapat suportahan ng 


mamamayan ang kanilang pakikibaka para sa kabuhayan at mas maayos na pangmasang transportasyon na 


pakikinabangan ng taumbayan. 


Ngayong araw, Marso 6, malaking 
tagumpay ang nakamit sa tigil 
pasada sa mga mayor na kalsada 
dito sa TK. Batay sa ulat, 70-10096 
ang inabot ng paralisasyon ng biyahe 
sa mga probinsya ng Cavite, Laguna 
at Rizal. Wala nang biyahe sa rutang 
Zapote-Paliparan sa Bacoor, Cavite, 
ganundin sa Balibago Complex- 


12 KALATAS 


Alabang at Pulo, Calamba, Laguna. 
Malakas itong pagrerehistro 
ng pagtutol ng mga drayber at 
opereytor sa imbing pakanang 
i-phase out ang mga jeep at UV 
Express upang madaling ipagkaloob 
sa malalaking burgesya ang sektor 
ng 5s pangmasang 5 pampublikong 
transportasyon. Makatwiran din ang 


strike para tawagin ang atensyon ng 
publiko sa sumasahol na kalagayan 
sa kabuhayan ng mga drayber at 
maliliit na opereytor. 


Wastong mag-strike dahil ang 
isinusubong B8 s787modernisasyon ng 
mga jeep, na nagsimula noon 
pang tiranikong rehimeng Duterte, 
ay hahantong sa pagkawala ng 


MARSO 2023 


hanapbuhay ng 330,000 drayber 
at 20,000 maliliit na opereytor 
sa bansa. Ngayon pa lamang ay 
inuutusan na ng Land Transportation 
Franchising and Regulatory Board 
ang mga opereytor na mag- 
consolidate o mag-sanib-sanib bilang 
paghahanda sa modernisasyon. 
Mangangailangan ang mga 
bagong itatayong “korporasyon” o 
kooperatiba ng pinakamababang 
15 pirasong bagong sasakyan para 
bigyan ng prangkisa. Nagkakahalaga 
ang mga bagong modernong 
sasakyan ng tumataginting na P2.4- 
2.8 milyon bawat isa. Bukod dito, 
pinapapasok din ang mga drayber 
at opereytor sa Fleet Management 
System kung saan mapapalilalim sila 
sa kontrol ng malalaking pribadong 
kumpanya sa transportasyon. 


Hindi kaya ng mga drayber at 
maliliit na opereytor ang ganitong 
kamahal na kakailanganing 
puhunan para. makasabay sa 
modernisasyon. Ang mapapasubo sa 
pagmomodernisa ay magpapailalim 
sa financing at malamang na 
malulubog sa utang sa taas ng 
buwanang bayarin. 


Napakamapang-api na itulak 
ang ganitong iskema sa ganitong 
kalagayan na bagsak na bagsak ang 
kabuhayan ng mga drayber at iba 
pang sektor sa lipunang Pilipino. 
Napakalaki. nang ibinagsak ng 
kanilang kita mula nang pumutok 
ang pandemyang (COVID-19 at 
bunsod ng walang awat na pagsirit 
ng presyo ng produktong petrolyo. 
Sa panayam, nasa 1/3 na lamang ang 
kita ng mga drayber ngayon kumpara 
sa panahon bago ang pandemya. 
Ang lumiliit nilang kita ay mawawala 
nang tuluyan kapag ipinatupad ang 
modernisasyon at ipinagbawal ang 
pagbibiyahe ng mga binansagang 
“luma't tradisyunal” na mga jeep. 


Kontra-mamamayan ang 
pagtutulak “ng reaksyunaryong 
gubyerno sa planong modernisasyon 
ng mga jeep. Inilalako nito sa 
publikong mananakay ang pakana 
bilang solusyon sa “palyado, madumi 
at lumang” moda ng transportasyon 
sa bansa habang sinisiraan ang mga 
drayber at opereytor na mga mayor 


MARSO 2023 


na pwersa sa mura, pangmasa at 
pampublikong transportasyon. 
Tinatawag ng gubyernong Marcos 
ang strike na panggugulo. Tinatakot 
din ang mga lalahok sa strike na 
papatawan ng multa o di kaya'y 
kakasuhan. Dapat kundenahin si 
Sara Duterte-Carpio na tahasang 
nangrered-tag sa mga lumahok sa 
strike at gumagamit sa kanyang 
posisyon sa DepEd para idemonisa 
ang mga drayber. Pinagsasabong 
ni Duterte-Carpio ang kapakanan 
ng mga estudyante at mga drayber 
sa pagtatangkang lasunin ang utak 
ng publiko laban sa huli. Tunay 
siyang nalalantad bilang sagadsaring 
pasista at kalaban ng mahihirap! 


Malaki ring kasinungalingan ang 
ipinapakalat ng estado na tutol ang 
mga nag-strike na drayber at maliliit 
na opereytor sa pagmomodernisa 
at pagpapaunlad ng pampublikong 
transportasyon. Sila. mismo'y 
naghahangad ng mas maayos na 
sistema ng transportasyon lalo 
sa mga lungsod dahil bentahe 
ito sa kanila. Kung tutuusin, ang 
pagdausdos ng kanilang kabuhayan 
at pagkabulok ng transportasyon 
ay resulta na rin ng pagpapabaya 
ng gubyerno sa transportasyon 
kasama na ng pagpapatupad ng mga 
neoliberal na patakaran partikular 
sa industriya ng langis at enerhiya. 
Binabaluktot lamang ng rehimeng 
Marcos-Duterte ang katotohanan 
para pagtakpan ang kabulukan 
ng estado at bigyang matwid 
ang anti-mahirap na programang 
modernisasyon. 

Sa. huli, walang katuturan 
ang itim na propaganda ng 
ilehitimong rehimen dahil batid ng 


TO JEEPNEY 
PHASEQUT! 


mamamayang Pilipino kung gaano 
kalupit ang lantarang pang-aatake 
sa kabuhayan ng mga drayber at 
maliliit at opereytor. Hindi rin 
basta malilinlang ang publiko na 
mas mahusay ang ipinapanukalang 
bagong sistema lalo't lumalabas sa 
mga pag-aaral na maaaring umabot 
ng P25 hanggang P40 ang pamasahe. 
Dagdag na pabigat ito sa pasanin 
sa masang Pilipino lalo ngayong 
umaabot sa 8.796 ang implasyon at 
nakapako ang sahod sa mababang 
halaga. 


Dahil wasto at matibay ang 
batayan ng kanilang pagtutol at 
determinadong pagpoprotesta, 
napukaw at inani ng mga drayber 
at malilit na opereytor ang 
suporta ng mamamayan. Nagawa 
rin nilang makabig ang ilang 
pulitiko at nagkamit ng tagumpay 
sa pagpapaatras sa deadline ng 
pagpapatupad ng modernisasyon 
mula Hunyo 30 tungong Disyembre 
31. Pinasusubalian nito ang 
mga palabas ng reaksyunaryong 
gubyerno na nahihiwalay ang mga 
drayber na tutol sa modernisasyon. 
Katunayan, hayagang sumusuporta 
sa strike ang mga magsasaka, 
manggagawa, kabataan, kababaihan, 
mga propesyunal, ilang akademiko 
at mga tunay na lingkod-bayan. 
Hanggang” sa. social media, 
dumadagundong ang suporta para 
sa transport strike. 


Kailangang magtuluy-tuloy ang 
kilusang masa sa hanay ng mga 
drayber at maliliit na opereytor para 
tuluyang maibasura ang pahirap na 
modernisasyon ng mga jeep. Dapat 
patuloy silang BB magkaisa at 
magpalawak para sa matagalang 
labang ito. Kailangan ding lumawak 
pa ang suporta sa kanila ng 
mamamayan bilang pananggalang 
sa pang-aatake ng pasistang 
estado. Magkakaugnay-ugnay 
ang pakikibaka ng masa para sa 

karapatan “at kabuhayan, 
kaya't ang laban ng sektor 
ng transportasyon 

ay laban ng 
buong bayan. 


13 KALATAS 


KULTURA 


MABUBHIGWILIBHE: 
SAN KAEPEINA 


14 KALATAS MARSO 2023 


